NOYENA 

6 

PAGSISIAM NA ARAO 

SA MAHAL NA ALAGAD NI JESUCRISTO, 
ANG MAKAN&An NA AP6ST0L 

Sl SAN JUAN EVANGELISTA, 

NA TINUTURANG 

PINTAGASI NANG MAYNILA 

LABAN SA MAfJGA LINTIO. 

.Yiyari m uieang eastila at saea sa uieang tagalog 

NI * 

D. ANTOMIO FLORENTINO PUANSEN. 



Guarta Edici6Q. 



TAGOBILIN. 



Alam nang sinomang eristiano 
na ang pagealagay sa graeia, ay 
siyang madaling ipaguiguing da- 
pat natin na tayo ay eaauaan nang 
Dios; at ipamaguitan nang manga 
Santos: eaya ng-a, nang paquina- 
bangan hating magaling angpag- 
gaua nilong novena, ay magpilit 
tayong mang-umpisal nang tapat, 
tangapin natin sa maningas na 
pag-ibig si Jesiis na masintahin sa 
mahal na Hostia, at panalaminan 
natin si San Juan Evangelista sa 
paggaua nang eabanalan, ayon 
sa ealagayan, at maeaeaeayanan 
nang isa at isa. 

Ang arao na tinalaga nang Santa 
Iglesia sa eapurihan ni San Juan 
Ap6stol at Evangelista, ay ang 
ieadalauang puO at pito nang buan 



- 182 - 

tiatig Dieiembre, at eayd matouid 
na totoo ang pagmumuia nitong 
novena sa arao na ieadalauang 
puo at anim, nang matapus sa 
ieallo nang buan nang Enero. Da- 
pu^, sapagca,t, si San Juan Evan- 
gelista ay tinurang Pintaeasi nang 
MaynilA, laban sa earahasan nang 
lintie, ay bagay naman, at eaila- 
ngang gauin itong noyena, eung 
masama ang panahon, at lal6 pang 
magaling eung isamang dasalin 
muna nang taimtim sa loob ang 
Santo Trisagio. Aasahan natin, na 
hindi tayo pababayaan ni San Juan 
Evangelista sa anomang hirap at 
eapanganiban at igagauad ng:a 
niya, sa eaniyang maeapangyari- 
hang pamamaguitan, ang biya 
yangninanas^natin, eung mauueol 
sa eapurihan nang Dios, at ieaga- 
galing nang manga ealoloua natin. 



i83 



Ang manga panalang'in nitong noyenaay pag- 
susundinsundin nang ganito: 

Sa tanda nang Santa Cruz. 

Panginoong eong /esueristo, 
p^g. 184. 

Ang tatlong Ama namin^ 
Aha Guinoong Marta, at Gloria 
sa^antisima Trinidad. 

Ang paghingi sa sariling 
looh nang biyayang ninanasa 
nang isa at isa 

Ang talagang panalangin m 
ganoong arao. 

Ang pitong Aba Guinoong 
Marta sa pitong sdguit nang 
mahal na Yirgeti. 

Ang panalanging uaeds, Da- 
raquilang Vfrgen Marla, pdg-. 187. 

Ang manga dalit^ p^g". 199. 

Ang responsorio, at manga 
panalanging sumusunod^ pag. 
203. 

Ang Aba po, Santa Maria. 



Sa tanda nang Santa Crus, ete. 
PANALANGIN NANG PAGSISt. 

Panginoon eong Jesucristo, Dios 
na totoo, at tauo namang^ totoo, 
na dahilan sa maiaquing pag-ibig' 
mo sa aquin, ay narian ca sa ca- 
mahalmahalang Saeramento nang 
altar, at ieao nga lamang" ang nag 
bigay nang lubos na earunungan 
at eatibayan sa manga tauong 
mangmang, na bueod pinili mo, at 
pinanganlang Apdstoles, nang ma- 
ipahayag nila sa madlang tauo ang 
magandang aral na itinur5 mo sa 
eanila. Quiniquilala co ng"ayon 
ang aquing eataesilan, at aeo ay 
napasasalama.t sa iyo, dahilan sa 
manga sadyang paquitang loob 
mo sa magandang palad na Ap(5s- 
tol San Juan Evangelista, alagad 
mong minamahal na hind! na hu- 



miualay Sa iyo, mula niyotig siya 
ay tauaguin mo. Iniaamo co sa 
iyo, oh maauaing Jesus, paeunda- 
ngan sa manga biyayang ipinag- 
ealoob mo sa eaniya, na aeo ay 
palauarin mo, at ieao ay aquing 
iniibig nang boong pus5, at pi- 
nagsisisihan eong mas^quit ang 
tan^ng ipinageasala co sa iyo: iga- 
uad mo sa aquin ang manga biya- 
yang ipaguiguing dapat co na ieao 
ay tangapin eong parati, at sa ma- 
ning"as na pag-ibig sa eamahalma- 
halangHostia, at ieao ng:a lamang 
oh masintahing Jesiis, ang eatamis- 
tamisang tand^ nang ealoualhatian 
eong ualang hangan. Papanatili- 
hin mo aeo sa paglilingeod at 
pag-ibig sa iyo sa buhay na ito, 
paeundangan sa malaquing au^ 
mo, at eung aeo ay mamatayna, 
pagpalain mo aeo sa Lang^it, na pi- 
naghaharian mo sa easamahan 
nang Ama at nang Espiritu Santo, 
magparating man saan. Siya nau^. 

Dasaling- maeaitlo ang Ama namin, Aba Gui- 
noong Marfa, at Gloria, puri sa Santlsima Tri- 



_ 186 ~ 

tiidad: hing'in nang isa at isa sa sariling- luob ang 
biyayang ninanasa, at saea isunod itong 

MANGA PANALANOIN SA UNANO 
ARAO. 

MaloualhatingApostol Sanjuan 
Eyangelista, na pagtauag^ sa iyo 
nang maauaing Jesi5s ay hindi ca 
nagdahilan nang* anoman at iniuan 
mo tuloy ng iyong ama at ina, at 
eaya naman ieao ang alagad, ta- 
nging minahal, at hmdi ca humi- 
ualay sa eaniya: hingin mosa iyong 
Maestro na ieao ay tularan namin 
sa pagtahma, at pagsunod sa ba- 
lang maalaman namm, na maealu- 
lugod sa eaniya, nang magaua na- 
min sa tulong nang mahal na gra- 
eia ang ieagagaling nang aming 
mang:a ealoloua, at houag naming 
pabueasbueasin ang pagbabalie 
ioob at pag-sisisi: hingin mo naman 
na eami ay mamatay sa pagibig, 
at paghlingeod sa eaniya, nang 
maeamtan namin sa easamahan 
mo ang magandang palad sa La- 
ngit, at ngayon ang biyayang ni- 



- 1 8; — 
tlanask namin sa pagsisiam na ito, 
eung baga ueol sa ^apurihan nang 
Dios, at eagaling-ari nang mang-a 
ealoloua namin. Siya nau^i. 

Dasalin ang- pitong Aba Guinoong Maria, at 
isang- Gloria, sa pitong- sAquit nang- mahal na 
Vfrg-en, at saea itong 

PANALANaiNa UAOAS SA ARAO-ARAO. 

Daraquilang Yirgen Maria, ca- 
dapat-dapatanglna ni Jesus, at Ina 
naming masintahin, muia niyong 
ihabilm eami sa iyo ng Anae mong 
eaibig-ibig, na nagdusa at namatay 
sa Cruz, ng masaeop ang manga 
maeasalanan: alang-alang sa ha- 
pis na dinalita mo, at sa pagda- 
may sa iyo ni San Juan Evange- 
lista sa lansang^ang Amargura, at 
sa Calvario sa p^ia nang Cruz, at 
sa lumbay mo, at ang pang:ungu- 
lila niyong si Jesus ay mabaOn na, 
i.niaamO namin sa iyo ' na hing:in 
mosa eaniya angicadadang"alnang 
Santa Iglesia, ang ieababantog 
rig tunay na pananampalataya, 
ang pageaeasundd ng" mga Haring 



— 188 — 

binyagan, ang eagalingan nang 
aming Santo Papa, at Obispo, at 
nang mga Guras, at tandng" Saeer- 
dotes, na nag-aalag^ sa amin, at 
ang ealoualhatian sa Langit nang 
mga ealoloua sa Purgatorio. Ala- 
lahanin namin arao gabi ang pi- 
nagdaanang buhay at hirap, at 
ang p^igeamatay ni Jesus, at eaha- 
bagan namin at itangis ang mad- 
lang hapis na dinahta mo nang 
eami ay matutonglumay6 sa easa- 
lanan, at manatili sa eabanalan. 
Amponin mo eami, at maquita ca 
namin sa oras nang eamatayan, 
at pacundan§:an sa mga luhk mo, 
igauad sa amin ang mahal niyang 
bendieidn, at ipaeamit sa aminang 
ligayang ualang hangan nang 
eaibig-ibig mong Anae, Pangi- 
noon naming Jesucristo, na lumu- 
ioualhati sa Lang:it saeasamahan 
nang Ama at nang Espiritu Santo 
magparating man saan. Siya naua* 

Ang manga dalit, pdg. 199. 



— 189 — 
lOALAUANe ARAO. 



Sa tanda nang Santa Cruz. — Panginoon eong 
Jesucristo, pdg. 184— Ang tatlong Ama namin 
Aba Guinoong Marla, atGloria — Ang paghingi 
sa sariling loob nang biyayang ninanasa, at saoa 
ang s;isunod na talagang 

panalaNoin 'sa icalauanq arao. 

Maloualhating- Apdstol S. Juan 
Evangelista, naisinasama nang ma- 
auaing Jesus sa bundoe nang Ta- 
bor, nang ieao ay maguing saesing 
magpatotoo nang pagliliuanag ng 
eatauan niya, at doon mo nga na- 
quita ang puspos niyang cariquitan 
na iquinalouaihati mo ng:ayOn sa 
Langit: hingin mo sa eaniya na ipa- 
quilala sa amin ang pagea ualang 
halaga nang manga lam^ng bayan 
dito sa lup^, at ang paghanap nang 
cagaling"ang ualang hangan, sa pa- 
ratingpageauili sa eabanalan; ayon 
sa ealagayan, at maeaeayanan ng- 
isa at isa, nang amin maeamtan 
mg ipaguiguing dapat namin, na 



— 190 — 
eami ay maeasama mo sa Langit, 
at ngayoh ang biyayang ninanasa 
namin sa pagsisiam na ito, eung 
baga ueol sa eapurihan nang Dios 
at eagalingan nang manga ealo- 
loua namin. Siya naua. 

Angpib6ng AbaGuinoongMaria, at isangfGlo- 
ria — Ang panalanging; uaeas sa mahal na Vlr- 
gen, pdg. 187-^Ang mah^a dalit, pAg. 199. 

leATLONG ARAO. 



Maloualhating Apdstol San Juan 
Evangelista, na pageatapos nang 
Gena Legal, niyong gabing lala- 
ng'in ang eamahalmahalang Euea- 
ristia, ay hinugasan at hinagean 
ni Jesiis ang mg:a p^a mo, naidh'p 
ca sa pageahilig mo sa eaniyang 
dibdib, at saea niya ibinigay sa 
iyo ang tinapay at alae, tun-^y na 
eatauan at dugo niya; hingin mo 
na igauad sa amin ang eatibayan 
ng" loob, sa pagsunod sa aral nang 
Santo Evangeho, sa isang tunay 
na pagsisisi eailan man, ng" eami ay 



- 191 — 

maguing dapat na maeadulog na 
parati sa pagtangap sa eaniya sa 
mahal na Hostia, Ial6ng-lal5 sa 
huHng pagcacasaquft namin, nang 
eami ay mamatay sa eapayap^an, 
at maeamtan naminsa easamahan 
mo ang hgayang ualang hangan, 
at ngayon ang biyayang ninahasa 
namin sa pagsisiam na ito, eung 
baga ueol sa eapurihan nang Dios, 
at cagaling"an nang mga ealoloua 
namin. Siya naiia. 

IGAAPAT ^ ARAO 



Maloualhating Apostol San Juan 
Evangelista, na dahilan sa ma- 
ning'as na p^g-ibig mo eay Jesus, 
ay sinasamba mo siya sa eani^^ang 
paghih'rap sa mahalna Pasion, at 
hindi mo hiniualayan ang Vfrgeng 
punO nang lumbay, na tumayo sa 
p^a nang Cruz na quinamatayan, 
sa pagcapac6 nang Anae niyang 
si Jesus, Dios na nageatauang 
tauo dahilan sa amin: Eingin mo 



— 192—- 

sa maauaing' Jestis na papag-ala- 
bin ang aming mg-a pus6 sa pag-- 
ibig- sa eaniya, nang- pagsisihan 
namin at itangis angf easalanan, 
sapagca,t, siyang dahilan ng mad- 
lang tiirap na tiniis niya: at sa 
pangingilag sa dilang bagay na 
naeauauaia nang graeia, eami ay 
matutong pasalamat sa eaniya, at 
manatili sa eabanalan, ng: maeam- 
tan namin sa easamahan mo ang 
ealdualhatian sa Langit, at ngayon 
ang biyayang ninanas^ namin sa 
pagsisiam na ito, eung baga ueol 
sa eapurihan nang Dios, at ca- 
galing:an nang manga ealoloua 
namin. Siyanaua. 

IGALIMANa ARAO. 



Maloualhating ApOstol S. Juan 
Evangelista, na nahapis eang 
totoo^ sa pageatayd mo sa pia 
nang Cruz, at naringig mo ang 
pagtauag sa iyo ni lesUs, na 
naghihinfal6, niyong ipaquilala 



— »93 — 
eang Anae sa ealinislinisang Vfr- 
gen Maria^ nang siya ay raatu- 
rang- Ina nating lahat: ihingt 
mo eami nang lunay na eatiba- 
yan sa pagtitiis nang anomang 
hirap, alaala at paeundangan sa 
mahal na Pasidn, at pageama- 
tay ni JesUs sa lumbay at ha- 
pis nang eabanalbanalang Yirgen, 
at sa manga: luhang nalaglag sa 
iyo, nang eami ay mabuhay at 
mamatay sa graeia, at maeam- 
tan namin sa easamahan mo ang 
mangandang palad sa Langit, at 
ng:ayon ang biyayang ninanas^ 
namin sa pagsisiam na ito, eung 
baga ueol sa eapurihan nang Dios, 
at eagalingan nang mang:a ealo- 
loua namin. Siya naua. 

lOAANIM NA ARAO. 



Maloualhating Apostol S. Juan 
Evangehsta, na sinamahan mo 
hangan sa libingan ang bangeay 
ni Jesus, naquita mo siyang bu- 

13 



— 194 — 
h^y, at saedal nang dil^g sa arao 
na ieatlo, humarap ca sa pag- 
aquiat niya sa Langit, at tinan- 
gap mo ang mang:a biyayk nang 
Espiritu Saato, na parang dila 
nang apoy, na pumatong sa ulo 
mO; ayon sa pangaed ni JesUs sa 
iyo, at sa mang:a Ap6stoles na 
lahat: ihingi mo eami nang lubos 
na pag-iingat sa eahalayan, at ang 
mga puso namin ayparang mang:a 
libingan ni Jesus, na tinatangap 
namin sadiilang nang altar: hingin 
mo naman sa Dios Espfritu Santo 
na igauad sa amin ang eaniyang 
manga biyay^, at ang parating 
pag-aalaala nang tanang hirap at 
pageamatay ni Jesus, nang eami 
ay mabuhay at mamatay sa eaba- 
nalan, at nmeamtan namin sa ca- 
samahan mo ang ealoualhatian sa 
Lang-it, at ngayon ang biyayang 
ninanasa namin sa pagsisiam na 
ito, eung baga ueol sa eapurihan 
nangDios,at eagalingan ng- manga 
ealoloua namin. Siya naua. 



~ 195 — 
IGAPITONG ARAO 



Maloualhating- Apostol San Juan 
Evangelista, na humarap ca sa 
magandang pageamatay nang ca- 
linish'nisang Vfrgen Marla, at ti- 
nangap mo ang" iguinauad niyang^ 
mahal na bendici(5n sa iyo, at sa 
mang-a ibang- Apostoles, at pina- 
totohanan ng:a ninyo na ang- ma 
palad na eatauan niya, ay easama ^ 
na nang eaniyang ealoloua sa La- ' 
n|:it; sapagca,t, hindi na ninyo na- 
quita sa libingan sa arao na ieatlo: 
ihing;! mo eami eay Jesus ng; isang 
maning:as na pag-ibig sa eaniya, 
at sa masintahinglnaniya,yayang 
ang pag-ibig na ito ay siyang ma- 
riquit na tand^ nang mang:a taga 
Langit, at eung eami ay papanao 
na sa buhay na ito, hingin mo sa 
maauaing Vfrgen na igauad sa 
amin ang eaniyang mahal na ben- 
dici(5n, nang maeamtan naminang 
lugod nang pagpuri sa eaniya sa 



— 196 — 
Langit magparating man saan, at 
ngayon ang" biyayang ninanask 
namin sa pagsisiam na ito, eung 
baga ueol sa eapurihan n|" Dios, 
at eagaling'an nang mg"a ealoloua 
naniin. Siya nau^. 

leAUALOKG ARAO. 



Maloualhating Ap6stol S. Juan 
Evangelista, na hindi ca nasaetan 
muntl man, sa pageababad mo sa* 
isang tapayang langis na eumu- 
eulO, at pangagaling mo sa eapu- 
loang Patmos, sapagca,t, doon ca 
pinapanao nang malupit na si Dor 
mieiano, ay namayan ca sa Efeso, 
at niyarl mong sinulat ang Santo 
Evangelio, laban sa manga tuma- 
tua na si Sesus ay Dios na totoo: 
hing:in mo sa iyong Maestro na 
ipaquilala sa amin ang mang"a ma- 
hal na misterios, at houag eaming 
ipahintuloteailan man sa anomang 
tucs6, nang matalo namin ang 
manga lam^ng bayan dito sa lupd, 



— 197- 
ang Diablo, at ang' sariling eata- 
uan, na paraparang mang'a eaauay 
nang ealoloua, at eung matapus na 
ang^ pagpapanao sa amin dilo sa 
bayang eahapishapis, ay maeam- 
tan namin sa easamahan mo ang 
ualang" hangang" ligaya sa Langit, 
at ngayon ang biyayang ninanas^ 
namin sapa^sisiam na ito, cungf 
baga ueol sa eapurihan nang 
Dios, at eagahngan nang manga 
ealoloua namin. Siya naua. 

IGASIAM NA ARAO. 



Maloualhating Apdstol S. Juan 
Evangelista, na pagcaquilala mo 
na ieao ay mamamatay na, ay 
uala eang ipinagbiling moli at 
moli sa manga alagad mo, eundl 
ang pag-ibig sa Dios, at sa eapou^ 
tauo, sapagca,t, angganoongpag- 
ibig ay siyang pinagmumuMn 
nang tunay at mataas na eaba- 
nalan: iniaam5 namin sa iyo na 
eami ay biguian mo nang pinaea- 



— 198 — 

tandi\ nang- pagtangap mo nitong" 
maieling pagsisiam sa iyo, na 
matatapus ngayon: iligtas mo 
eami sa earahasan nang- lintie, 
at hing:in mo sa eatamistamisang* 
Jesus na igauad sa amin angtunay 
na pananampalataya, matibay na 
pananalig, at maningas na pag- 
ibig sa eaniya: hing:in mo naman 
na ieao ay tularan namin sa pag- 
gaua nang eabanalan, ayon sa 
pagealagay nang isa at isa, pa- 
tauarm namin ang aming manga 
eaauay, ibiguin namin at parating 
tauaguin ang Poong Vfrgen Marla, 
at eami ay manatili sa pag-ibig, 
taeot at paglih'ngeod sa Dios, ng: 
maeamtah namin sa easamahan 
mo ang magandang palad sa La- 
ngit, at ngayon ang biyayang nina- 
nask namin sa pagsisiam na ito, 
eung baga ueol sa eapurihan nang 
Dios, at eagaling-an nang manga 
ealoloua namin. Siya nau^.. 



MANGA DALIT 

SA OAPURIHAN. 

NI SAN JUAN EYANOELISTA. 



Seraiin, bunying eaibig-an 
ni Jesus na Poong mahal, 

Hingin mOy Apdstol San /uan, 
ang Langit ay aming eamtan. 

Sa pag-ibig mo eay Gristo, 
iniuan mo balang layao, 
pagtauag niya sa iyo, 
inari mo siyang Maestro: 
siya ay tunay mong eatoto, 
na parating sinamahan. 

Ang pagliuanag nang" muc-ha 
ni Jesi5s na Poong Am^ 
ay doon mo nga naquita 
sa Tabor na sinalung:a: 
diquit na ualang eapara 
nang mahal niyang eatauan. 



— 200 — 

Sa dibdib ni Jesucristo 
naidlip ca ngang totoo, 
pageahugas nang paa mo. 
nitong marunong na Maestro: 
asal ni Judas na lilo 
ay doon mo namalayan. 

Sa paghihirap ni Gristo 
sa mahal na Pasidn niya, 
sinamahan mo ng:a siya 
parang tunay na eatoto: 
namatay sa pagcapac6, 
saeop sa maeasalanan. 

Si Jesus na nagdurusa 
niyong sa Cruz naearipa, 
anae eang pinaquilala 
sa eaniyang bunying Ina: 
eami nga eung sa eaniya 
ay eapatid mo rin naman. 

Ang bangeay ni Jesucristo 
na iniuan mo sa hueay, 
lumabas moli'ng nabuhay 
niyong arao na ieatlo: 
maliuanag pa sa arao 
si Jesus nang iyong tingnan. 



— 20I — 

Ang Anae nang" E>ios Ama 
sa Lang"it bago unnquiat, 
sa iyo ay siyang- nag-gauad 
nang- sarisaring biyay^: 
balang tauo ay nagtaea 
sa iyong eapangyarihan. 

Ang Dios Espfritu Santo 
pang:ae5 ni Jesucristo, 
na pumatong sa iyong ulo 
anyong apoy na totoo: 
siyang nagbigay sa iyo 
nang lubos na earunungan. 

Gatauan at ealoloua 
nang Yi'rgen Santa Maria, 
naquiquita mo sa gloria, 
at diyan mo sinasamba: 
hingin mong paquingan niya 
ang aming mg:a caraing:an. 

Sa isang tapayangpunO 
nang lang:is na eumueulo 
nababad ca ngang totoo, 
at utos ni Domieiano: 
eatauan mo ay di naano 
at hindt ca nahirapan. 



— 202 — 

Ang" Apoealapsing mahal 
ay niyari mong sinulat 
sa Patmos sa isang gubat, 
oh Apostol na marangal: 
ang lahat mong iniaral 
^ puspus na eatunayan, 

Oh Martir na pinagpal^, 
Ap6stol, Yirg^en, Profeta, 
na namatay sa pag^sinta 
eay Jesus Haring daquil^: 
lubos na ng"ayon sa gloria 
ang iyong eaguinhauahan. 

Sa manga tihtie at sigu^, 
gutom, salot, pagbabaea, 
eaming alipin mong mura 
sa tulong mo umaasa: 
sa tucs6 at dilang masamk, 
iyo eaming saelolohan. 

Cay Jesdspa manalang:in, 
Dios na lubhang maauain, 
na eami ay patauarin 
sa huling pa|fpanao namin, 
nang amin siyang purihin 
sa ligayang ualang hangan. 



— 203 — 

Idalang-in mo touina, 
'dtig Santo Papa sa Roma; 
Obispos at manga Cura, 
Saeerdotes na lahat na: 
oh bunying* Eyangelista, 
amponin mo eami at tunghan. 

Serafin, bunying eaibigan 
ni Jesus na Poong mahal, 

Hingin mo, Apdstol S. ]uan, 
ang Langit ay amingeamtan. 

RESPONSORIO. 

Ang magandang" palad na Apds- 
tol, si San Juan Evang:elista, dahi- 
lan sa totoong maning-as na pag- 
sinta niya eay Jesi5s, ay naguing 
dapat naman na siya ay mahaHng- 
lal6 sa iba. 

f. Igalang natin ang magan- 
dang palad na si San Juan. 

I^. Na sa paghapon ay napahi- 
iig sa dibdib ni Jesus. 

f. Ipanalang'in mo eami, San 
Juan Evangelista, 



— 204 — 

I§. Nang mapatuloy sa amin 
ang manga pang:ac6 ni Je- 
sueristo. 

PANALANGIN. 

Pang-inoon naming Dios, liuana- 
:gan mong maauain ang Santa 
Iglesia, at paeundang-anan sa ma- 
nga aral at earapatan ni San Juan 
Apdstol at Evangelista, ipagealoob 
mo sa amin ang eami ay maeada- 
ting sa buhay na ualang hangan, 
alang-alang sa Panginoon naming 
Jesucristo, nabubuhay at naqui- 
quipag harl sa iyo sa Langit sa 
easamahan nang Espfritu Santo. 
Siya naua. 

Isang Aba po, Santa Mari'a; pa- 
rang aua sa naeayari nitong 
novena. 

A. F. P. 



— 205 — 
PANALANOIN. 

Pagpalain mo eami at amponin,, 
oh Dios na Pang:inoon namin!^ iga- 
uad mo sa amin ang* iyong tulong- 
at eaauaan mo eaming lahat. lli- 
ngon mo sa aminang: muc-hdmongf 
maauain gg at biguian mo eami- 
nang eapayapaan at cagaling:an. 
Pagpalain mo, Dios na Pang-inoon 
namin, itong aming bahay, gg at 
eaming lahat na dito ay tiama- 
mahay, iligtas mo eami sa laeas 
nang lindol, gg at sa earahasan ng 
lintie, at sa sunog, alang-alang sa 
eatamistamisang ngalan ni Jesus. 
Siyanaua. 

PANALANOIN CAY SAN JUAN 
EVANGELISTA. 

NA MADADA8AL OAILAN MAN, SA ANO- 

MANG cailan(5an 6 panQanib AL LALO 

NA GUNG MASAMA ANG PANAHON, AT 
NAGGUeueULOG. 

Oh maningas na Serahn, alagad 
namin, minamahal nang Poong Di- 
vino Verbo, Ap(5stol, Profeta, Doe 
tor, Vfrgen at Mdrtir, maloualha- 



— 206 — 

hating San Juan Evangelista, na 
dahilan sa malaquing pag-ibig- mo 
eay Jesucristo, ay naguing dapat 
ca na maquita mo ang pag-liuanag 
.nang eatauan riiya sa bundoe nang 
Tabor, sinamahan mo siya sa ha- 
lamanan nang Getsemani, at sa ca- 
mahalmahalang Pasidn niya at pi- 
nanganlang eang anae ni Mari'a na 
easama mong manangis sa pagea- 
tay6 sa p^a nang Cruz; binabatl 
ca namin nang boong galang da- 
hilan sa eamahalan mo, at yaya- 
mang maeaparigyarihang totoo 
ang iyong pamaguitan, tunghan 
mo eami at paquingan, at hing^in 
mo eay Jesus na ieao ay maguing 
ulir^n namin sa paggaua nang 
eabanalan, at sa pag-iing"at sa ca- 
halayan ayon sa pagealagay nang 
isa at isa, nang maguing templo 
nang Esplritu Santo ang mang:a 
pusO namin, at eanii ay maguing 
dapat na tahanan nang Maestro 
mong si Jesus, eung tinangap na- 
min ang eatauan niya sa Santa 
Comurii6n. Amponin mo eami, oh 



— 207 — 

Pintaeasing masintahin, iligtas mo 
eami sa biglang pageamatay na 
ieapapahamae nang ealoloua, at 
sa mang:a hampas nang eatouiran 
nang Dios, Ial5ng-lal5 sa earaha- 
san nang hntie, at sa madlang hi 
rap na ainadaanan namin, nang 
matapus sa tunay na eapayapaan 
ang aming paglalaead at pang-i- 
ng"ibang bayan dito sa bayang ca- 
hapishapis, at maeamtan namin sa 
malaquing au^ nang Dios ang ma- 
gandang eamatayan, daang ipag- 
sama natin sa hindi matatapiis 
na ealoualhatiang sa Langit. Siya 
naua. 




INDIGE 

6 
T andAan nang lahat na nalalamAn dito sa 

LIBRO, NA ANG PAMAGAT AY CALVARIO 

Pdginia. 

Ang manga indulgeneias. . . . . . . 6 

Manga bagfay na dapat tandaan .... 15 

Novena 6 pagsisiam na arao sa mahal na 

Vfrgen de los Dolores ...... 23 

Manga panalang in sa confesi6n at eomu- 

nion 49 

Pagdalao sa Santisimo Saoramento ... 79 

Ang' Via Grueis 6 Estaeion 83 

Manga pagninilay at panalanging nagpapa- 

alaala nang pitong pangungusap nang 

ating Panginoong Jesucristo sa Cruz. . 135 
Pagsamba sa limang sugat. . . , . . . 160 
Ang Gamarero, manga panalanging dapat 

dasalin, eung mayroong naghihingalo . 169 
Novena 6 pagsisiara na arao sa maloual- 

hating Ap6stol 8an Juan Evangelista . 179 



